Maelezo ya Najisi 
Najisi kilugha 
Uchafu 


Najisi kisheria 


Uchafu ambao Sheria imeamuru uondolewe 

Sampuli ya vitu Najisi 

1. Mkojo wa binadamu na choo chake 

Kwa Hadithi ya Mbedui aliyekojoa msikitini, Mtume * akamwambia (Hii misikiti hai 
ichafuliwe. Linalopasa ni kutajwa Mwenyezi Mungu, kuswaliwa na kusomwa Qur'ar 
Bukhari na Muslim]. 



ojolewe au 
Imepokewa na 


2. Damu ya Hedhi 

Kwa ilivyothubutu kuwa Khaulah binti Yasaar alimjia Mtume akasema: « Ewe Mtume wa Mwenyezi 
Mungu! Mimi sina isipokuwa nguo moja, na ninaingia hedhini nikiwa nimeivaa. Mtume 8i akasema: 
(Ukitwahirika osha pale mahali pa-rdgmu kisha uswali ukiwa na hiyo nguo) [Imepokewa na Abu Daudj 



Na damu isiyokuwa ya hedhi ni twahara, iwe ni damu inayotiririka au isiyotiririka, kwa hadithi 
iliyothubutu kuwa mmoja wa washirikina alimfuma mmoja wa Waislamu kwa mshale naye yuwaswali 
ukampata, akaushopoa na akaendelea kwenye Swala yake na damu ikimtiririka. 



3. Mkojo na choo cha wanyama wasio liwa 

Kwa hadithi iliyoginTuliwa na Ibn Mas>uud t kwamba Mtume SAW alienda chooni akaniamuru nimletee 
mawe matatu. Nikapata mawe mawili, nikatafuta la tatu nisipate, nikachukua choo kikavu cha mnyama 
nikamletea. Akachuloja mawe mawili na kile choo akakitupa na akasema "Hiki ni najisi [ Riks: najisi.] " [ 
Imepokewa na Bukhari.]. 


Ni hukmu gani ya Mkojo na choo cha wanyama wanaoliwa ? 

Mkojo wa mnyama anayeliwa na choo chake ni twahara, kwa kuwa ilithubutu kutoka kwa Anas bin Malik 
kwamba kuna watu walikuja Madina, na hewa yake isiwafae - yaani walishikwa na ugonjwa huko 
Mtume S akawapeleka kwenye ngamia wa Zaka wapate kunywa mikojo na maziwa ya hao ngamia 
[Imepokewa na Bukhari.]. 



4. Mfu 


Naye ni aliyekufa mwenyewe bila kuchinjwa kisheria, kwa kuwa Mwenyezi Mungu U Aliyetukuka 
Alisema: {Sema: Sioni katika yale niliyo funuliwa mimi kitu kilicho haramishwa kwa mja kukila isipokuwa 
kiwe ni nyamafu au damu inayo mwagika au nyama ya nguruwe kwani hiyo ni uchafu} [6: 145]. 


Na kinaingia katika maana ya mfu kile kilichokatwa kutoka kwa mnyama aliye hai kabla hajachinjwa. 


Na vinavyovuliwa katika mfu ni 


1. Mfu wa Samaki na Parare 


Kwa neno lake Mtume (s.a.w.): (Tumehalalishiwa mfu aina mbili, na damu a ilirAma aina mbili za 
mfu, ni samaki na parare, na ama aina mbili za damu, ni ini na wengo) [Imef na Ahmadj 


2.Mfu asiye na Damu inayotiririka kama vile Nzi: 

Kwa kuwa Mtume 8 alisema: (Anapoingia nzi kw< 
kisha amtoe na kumtupa, kwani kwenye mojawa 


ho|nbo cha mmoja wenu, basi na amzamishe 
a mabawa yake kuna ponyesho na katika lingine 



kuna ugonjwa) [ Imepokewa na Bukhari. 
https://www.al-feqh.com/sw/huku 



